






— DDIOLCHGARWCH I DDUW 

ì a A AM 

î | Ê ATTAL EI FARNEDIGAETHAU 

Ŵ ; | YN 

| AMSER. Y CYNHAUAF, 182 
ABERTEIFI: 


Argraffwyd, gan Evan Jones, Heol-Fawr. | 
h o eo 





——0— 





CAN NEWYDD, A^ 


TN ESEWCH Frutaniaid tyhêr, mae'n amser yma ^nawr ì 
] roddi clod yn hylwydd i'n Llywydd ar y llawr, |. 
Am iddo lwyr-waredu yn ile'n sathru oll yn sarn, 

A'n cadw'mor ddisymwth pan oedd yn bygwth barn, 





2 'Roedd ofu a braw echryslon ar ddynion yn ddilai, F 
Rhag ofni Dduw trwy newyn ein sathru am ein bai, ì| 
“Ond dyma rad drugaredd yn rhyfedd i bob rhyw, “Ti 


A hwyliwyd i ni'n helaeth trwy dêg ragluniaeth Duw. 


3 Fe gredodd rhai o hônom y do*i drudaniaeth dwys, 

i'n difa.oddiar v ddaear yn gynnar dan y gwys, 

Ond molwn Dduw'r Gorucliaf am drugareddau rhad, 
Cau's gwybod rwi fod gobaith am luniaeth yn y wlad, 


4 Pechodau byd ac eglwys, mae'n gymmwys dweud y | 
gwir, ì 
Wnaeth i'r wialen orphwys mor faith uwch ben ein tir, 
ì Ond pur reolaeth Iesu sydd ar ddeheulaw Duw, 
Erfynigdd am drugaredd yn rhyfedd i bob rbyw. 





/5. Er maiot sy'u byw'n annuwiol o bobl yn y.byd, 

Yn galw ar Frenin nefoedd i dywa)lt arnon ljd, 
Gwrandawodd Duw'r duwiolion sydd ffydd]on yn y ffydd 
Oddiwrth y newyn creulon e'n rhoddodd etto'n rhydd. 


6 Pan ydoedd y marchnadoedd yn dechrau a gwaghau, 
Gwynebau'r holl dylodion a welwyd yn tristhâu, 
'Rŵedd hefyd rai'n terfynu trwy brynu blawd ac yd, 

Y caeut fywiolaeth hylwydd, gên dd'rogau amser drud. 


7 Ond ydyw'n beth arswydus fod neb o ddynol-ryw, 
Yn caru golud bydol beb ofni digio Duw, 

Yn lle rhoi diolchgarwch am heddwch Brenin ne', 

A moliant bylwydd helaeth am luniaeth yu ei le. 


8 Mae'n hyspys i'r Brutaniaid trwy glywed yma'n glir, 
Mai pechod ddaeth â'r newyn i dref Samaria dir, 

A phechod ydyw'r achos fod Llywydd nef a llawr, 
Yn difa rhan o*n llafur dan awyr yma 'pawr. 


'ŷ Na fydded neb yn cwynfan wrtb weld ein bata'n llaith, 
Mae'n filoedd gwell na haeddem, gogoniant am y gwaith, 
Ond cofiwn wrth ei fwytta yn mhob rhyw gyfle gawn, 
Mai Duw sydd yn ein porthi â drugareddau llawn. 


10 Yr hwn sydd yn ein porthi allasaifn torri lawr, 

'Neu roddi/haint a newyn dros wyneb daear fawr, 

Nid gwell y'm ni nA«rAiphtiaid aeu rhenSamariaid gWiwg 
Ond Duw o'i fawr dru$aredd a fynain cadw'n fyW. 


11 Gallasai.beri'r ddaear ein llyogeu yn mhoble, 
'Run fath a Cora, Dathan, oedd aflan dan y ne$; 
Gallasai ro'i Miíetriant i'n boddi oll o*r byd, ais 


Peth rhyfedd i'r Brataniaid i gael eu harbed cyfU, 


«Wd 










a'r 


12 Gallasai beri i'r llafur 1 bydru yn y MU 
Neu'n llosei fel Sodoma yn lle'n rhoddi oll go rhydd, 
|. 9. Gan hynny awn-yn ffyddlon at Iesu cyfion cu, 

i I erfyn am dri gMrEdd cyn dêl dialedd dâ. 


13 Daw dial Duw am bechod cawn ganfod oll'ì syd, 
Och drymed fydd ei ergyd pan y disgyno'i lid, 
Rhoes lawer o rybuddion yn dirion nos a dydd, 

Er hyn “rym ni'n caledu, yn Me ceisio ffoi trwy ffydd. 


A SN 


14. Bu'r gwlaw yn ein rhybuddio yn fawrion ac yn fân, 
Gan beri i'r maesydd gleision i droi yn ddu eu grâu, 3 
Yr ŷd yn ail-egino, a'r gwair yn wael eì liw, 


15 Nia ddylem roi gogoniaut, er llwyddiant ynmhob lle, 
Am attal barnedigaeth y yn awr i Frenin ne, 

Pan bo'm ni'n gorfod gadael pob lluniaeth is y nen, 

O am gael bara'r bywyd a bery byth. Amen. 


DIWEDD. 


8 





E. Jones, Argraffydd, leo | 





Hyn oll oedd yn awydd ein bod yn digio Duw. 





